Y 


i 


Clywais, gwelais, teimlais lawer 

O amrywiol bethau amser ; 

Ond mae rhywbeth dyeithr heddyw 

Yn fy mron, na bu et gyfryw, 
Rhywbeth rhyfedd ! 

O! mae'n rhyfedd! rhyfedd! rhyfedd ! 

Ac wrth wrando, tremio, teimlo, 

Dyblu a threblu, etto ac etto; 

Dal yn 7Ayfedd mae y rhywbeth, 

Dyeithr rhyfedd, llawn o benbleth ; 

Nes wyf finau o ran fy anian, 

Yn rhywbeth dyeithr im” fy hunan! 


IL 


Arferai gwên yr haul ben borau 
Greu llawenydd ar fy ngruddiau ; 
Sŵn yr awel, cerdd aderyn, 
Hwylio 'm calon fach fel telyn ; 
Ond mae rhywbeth, | 


Rhywbeth rhyfedd, lawn o benbleth— 
Wedi yspeilio gwênau gwanwyn, 
Miwsig awel acaderyn; 

Fel nad oes yn aros heddyw, 

Ond y rhywbeth oer digyfryw— 
Rhywbeth dyeithr! O! mae'n rhyfedd! 
Duw a ŵyr beth fydd ei ddiwedd ! 


EU, 


Os cyfeiriaf tu a'r aelwyd, 

Gynt fu'n noddfa fy nedwyddyd ; 
Daw 'r peth dyeithr i'r fan hono, 
Nes bo 'm calon wan yn dryllio— 


Rhywbeth rhyfedd ! 


Heb un corff, na dull, nac agwedd ! 

Minau 'n ddyeithr im' fy hunan ; 

Ar yr aelwyd, yn fy nhrigfan ! 

Er 1m' wylo, wylo, wylo, 

Nid â'r peth dyeithr o'r fan hono! 

O ! beth rhyfedd, rhyfedd, rhyfedd ; 
Duw ! a ŵyr beth fydd ei ddiwedd, 


Rhyl, Mawrth, 1869. 


RHYWBETH 








RHYFEDD! 


IV. 


Yna cilio i'r ystafell— 
Diffodd canwyll—hono 'n dywell— 
Myn'd i'r gwely—ac ymsuddo 
I ddyblygion nôs i huno— 

Ond, daw'r rhywbeth, 
Fel rhyw hunllef, Hawn o benbleth, 
I ymrithio yn y gwylltion 
Erchyll, loerig, croessireuddwydion ! 
O! mor rhyfedd ! ac er codi, 
A phlygu deulin oer mewn gweddi— 
Daw 'r peth dyeithr yno'n rhyfedd 
I fferu 'in gwefus a'i gyfaredd ! 


V. 


Gŵn nad oes ar ddaiar dirion 
Ddim all ymlid hwn o'm calon ; 
Dyedthr, dyeithr, byth fydd pob-peth, 
Dan ddylanwad oer y rAywbeth ! 

; O! beth rhyfedd ! 
Rhyfedd dyeithr! dyeithr rhyfedd! 
Gwôn pob gwênau ddarfu gilio, 
Pan y euddiwyd 44 mewn amdo ! 
Dim ond un! y bywyd giliodd 
O fy enaid, pan yr hunodd ! 
A'r peth dyeithr tydd fy nghwmni, 
Trwy fy oesar ol ei cholli ! 


VI, 


O! fy Nhad! fy Noddwr dwyfol ! 

Mae seren fry yn t'wynu 'n Siriol; 

Ac mae rywbeth yn ei hagwedd, 

Sy' fel yn lladd y rhywbeth rhyfedd! 
Rhyfedd, rhyfedd | 

Rhyw ddylifiad o dangnefedd ! 

A. yw ^r yspryd anwyl hwnw, 

Yny seren siriol accw ? 

Engylnefoedd! O! am enyd, 

Rhow'ch im' olwg ar 7 anwylyd ! 

Cipdrem /fach—pe ond am eiliad, 

Ar anfarwol gil ei llygad ; 

Efallai lleddfai hyny 'r creulon 

Hiraeth Ar, sy 'n tori nghalon ! 


IORWERTH GLAN ALED, 





MOTIFO o> 


